EKKI 
LJÚGA! 


Leggið því af lygina, 
tala hver maður sannleika við náunga sinn, 
því að vér erum hver annars limur. 
Efesusbréfið 4:25 


4 


Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum. Mósebók 20:16 


Þeir sem fylgjast með lyginni hégóma yfirgefa eigin miskunn. 
Jónas 2:8 


Bætið engum manni illt fyrir illt. Gefðu hlutina heiðarlega 

í augum allra manna. Göngum heiðarlega eins og um daginn; 
ekki í uppþotum og drykkjuskap, ekki í hólmgöngum og ósvífni, 
ekki í deilum og öfund. Rómverjabréfið 12:17; 13:13 


Að sjá fyrir heiðarlegum hlutum, ekki aðeins Í augum Drottins, 
heldur einnig í augum manna. 2. KORINTUBREF 8:21 


Að lokum, bræður, hvað sem er satt, hvað sem er heiðarlegt ... 
hugsið um þetta. FILIPPIBREFURÐ 4:8 


--.lifðu rólegu og friðsælu lífi í allri guðrækni og heiðarleika. 
1. TIMÓTEUS 2:2 


„.. Í öllu tilbúnir til að lifa heiðarlega. HEBREAR 13:18 


Sá sem segir: Ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, 

er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Hver er lygari nema 
sá sem afneitar því að Jesús sé Kristur? Hann er andkristur, 
sem afneitar föðurnum og syninum. 1. JÓHANNES 2:4,22 


Ef maður segir: Ég elska Guð og hatar bróður sinn, þá er hann 
lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, 
hvernig getur hann elskað Guð, sem hann hefur ekki séð? 

Og þetta boðorð höfum vér frá honum, að sá sem elskar 

Guð elskar líka bróður sinn. 1. JÓHANNES 4:20-21 


Ég hataði þá, sem virða lygina hégóma, en ég treysti Drottni. 
Látum lygar varirnar þagna; sem tala hræðilega hluti með stolti 
og fyrirlitningu gegn réttlátum. SÁLMUR 31:6,18 


Sæll er sá maður sem treystir Drottni og virðir ekki drambláta né 
þá sem hverfa til lygar. SÁLMUR 40:4 


„„.< munnur þeirra sem lygar tala mun stöðvaður. Sá sem svikar, 
skal ekki búa í húsi mínu, sá sem lygar skal ekki dvelja í augum 
mínum. SÁLMUR 63:11; 101:7 


Fjarlægðu frá mér veg lyginnar, og gef mér lögmál þitt 
náðarsamlega. Ég hata og viðbjóð lygina, en lögmál þitt elska ég. 
SÁLMUR 119:29,163 


Frelsa sál mína, Drottinn, frá lygum vörum og frá sviksamri tungu. 
SÁLMUR 120:2 


Þessa sex hluti hatar Drottinn: já, sjö eru honum viðurstyggð: 
Drambsamlegt augnaráð, lygin tunga og hendur sem úthella 
saklausu blóði, hjarta sem hugsar illt, fætur sem eru fljótir að 
hlaupa til ógæfu, lygi. vitni sem talar lygar og sá sem sáir ósætti 
meðal bræðra. Orðskviðirnir 6:16-19 


Sá sem byrgir hatur með lygum vörum, og sá sem rægir, 

er heimskingi. Í fjölda orða skortir ekki synd, en sá sem heldur 
varir sínar í varir er vitur. Tunga réttlátra er sem úrvals silfur, 
hjarta óguðlegra er lítils virði. Orðskviðirnir 10:18-20 


Hugsanir réttlátra eru réttar, en ráð óguðlegra eru svik. 

Sá sem talar sannleika sýnir réttlæti, en falsvottur svik. 

Það er sem talar eins og sverðsstungur, en tunga spekinga 

er heilsa. Sannleiksvörin mun standa að eilífu, en lygin tunga 

er aðeins um stund. Svik eru í hjarta þeirra, sem illt ímynda sér, 
en friðarráðgjöfum er gleði. Hinum réttláta skal ekkert illt koma, 
en óguðlegir munu fyllast illsku. Lygar varir eru Drottni andstyggð, 
en þeir sem trúa gjöra, eru honum yndi. Orðskviðirnir 12:5,17-22 


Réttlátur maður hatar lygar, en óguðlegur maður er viðbjóðslegur 
og verður til skammar. Orðskviðirnir 13:5 


Trúfastur vitni mun ekki ljúga, en ljúgvottur ljúga. Viska hins 
hyggna er að skilja veg hans, en heimska heimskingjanna 
er svik. Sannur vitni frelsar sálir, en svikull vitni talar lygar. 
Orðskviðirnir 14:5,8,25 


Óguðlegur gerandi gefur gaum að fölskum vörum; og lygari lætur 
eyra að óþekkri tungu. Frábært tal verður ekki heimskingi, 
og því síður lygar varir höfðingi. Orðskviðirnir 17:4,7 


Betri er fátækurinn, sem gengur í ráðvendni sinni, en sá sem er 
rangsnúinn á vörum sínum og er heimskingi. Ljúgvitni skal ekki 
verða refsað, og sá sem lygar mun ekki komast undan. Ljúgvitni 
skal ekki vera refsað, og sá sem ljúgar mun farast. Þrá mannsins 
er góðvild hans, og fátækur maður er betri en lygari. 
Orðskviðirnir 19:1,5,9,22 


svikabrauð er manni ljúft; en síðan skal munnur hans fyllast af möl. 
Orðskviðirnir 20:17 


Að eignast fjársjóði með lyginni tungu er hégómi sem kastað 
er til og frá þeim sem leita dauðans. Orðskviðirnir 21:6 


Sá sem hatar, hnykkir á vörum sínum og setur svik í sér. Þegar 
hann talar sanngjarnt, þá trúðu honum ekki, því að sjö 
viðurstyggð eru í hjarta hans. Þeirra hatur er hulið svikum, 
illska hans skal opinberað öllum söfnuðinum. Hver sem grefur 
gryfju, mun í hana falla, og sá sem veltir steini, mun yfir hann 
snúa aftur. Lygin tunga hatar þá sem þjást af henni; og smjaður 
munnur gjörir glötun. Orðskviðirnir 26:24-28 


Vertu ekki kallaður hvíslari og haltu ekki í leyni með tungu þinni, 
því að þjófurinn er svívirðileg skömm, og illur dómur yfir 
tvíþættri tungu. Prédikarinn 5:14 


